


TUSHE UKU NA MUSULUNCI 


WALLAFAR 

SHEIKH MUHAMMAD BN 
ABDULWAHAB 


FASSARAR 


DR. AMEEN AL-DEEN ABUBAKAR 

DA’AWAH GROUP OF NIG. 
P.O.BOX 6214 
KANO-NIGERIA 





TUSHE UKU NA MUSULUNCI 

WALLAFAR 


SHEIKH IMIM MUHAMMAD BN ABHUtWAHAB 


A 

Fassara da Karin Bayani 
Daga: 

DR. AMEEN AL-DEEN ABUBAKAR 
P.O.BOX 6214 
KANO-NIGERIA 



DA SUNAN ALLAH MAI 
TAUSAYI MAI JI&KAI 

Ga Allah muke neman taimako. Tsira da aminci su tabkata 
ga Annabinmu Muhammad, da danginsa, da Sahabbansa 
gabaki daya. 

Abubuwa Guda Hudu Da Suka Wajaba 
A Kan Kowane Mutum Ya San Su: 

Abu Na Fakko : ilimi Shi ne: Sanin Wane ne Allah, Wane ne 
Annabin Allah, mene ne Addinin Musulunci, Sanin wadannan 
da dalilai shi ne abu na farko da ya wajaba a kan kowa ne 
mutum. 

Abu na Biyu: Aiki Da Ilimi: 

A 

Abu Na (Jku: Kiran Mutane su karbi Ilimin Sanin Allah, Da 
Mamzon Sa, Da Addinin Sa 

Na Hudu: Ha£uri Akan Duk Cutar Da Za Ta Sami Mutum 
Wajen Yada Ilimin Sanin Allah, Da Annabin Sa da Addinin Sa. 

Dalilin Mu Bisa Wannan Magana: Allah - Madaukaki Ya 
ce: 

(Allah ya ce “Ina rantsuwa da zamani. Duk wani mutum 
ya na cikin hasara da halaka. Ban da wanda ya yi imani, 
ya yi aikin £warai, ya yi wasici da gaskiya ya yi wasici da 
ja£uri.” 

Abin da Surar take nufi a tafai ce, duk wani dan.adam ya 
halaka, ya tabe, Sai kawai wanda ya yi (1) Ilimin imani da Allah, 
da Annabin Sa, da Addininsa. (2) Ya yi aiki bisa wannan ilimin. 


3 



(3) Ya yi kira zuwa ga wannan ilimi. (4) Ya yi hakuri da duk 
wani abin da ya Same shi game da kiran. Surar dai ta nuna 
muhimmacin ilimi shi ne gaba da ibada, da wa’azi da yin hakuri 
game da abin da wa’azi zai jawo. Surar dai tana nufin ba za ka yi 
aikin ibada ba, sai ka yi ilimi, ba za ka yi bayanin addini ba, $ai 
ka yi ilimi, ba za ka sami ladan abin da zai same ka wafen wa’azi 
ba har sai ka yi ilimi. 

A saboda nuna muhimmancin abin da wannan Surar ta 
kunsa ne Imam Al-Shafiic ya-ke cewa 

“Da a ce Allah bai saukar wa halittarsa ba sai dai wannan 
Sura (Wal-Asari), da ta wada ce su” 

A kuma saboda nuna Muhimmancin ilimi na gaba da 
Magana, na glaba da aiki, Imam Al-Bukhari-Mai Ingataccen 
littafin hadisin da duk duniyar Musulmi suka yarda da shi - Ya 
iculla wanni Babi na musamman a cikin littafin sa a Sahihul- 
Bukhari, ya ce: “Babi kenan da ya ke magana a kan ilimi na 
gaba da magana, na gaba da aiki,” ya kuma bayar da dalilinsa a 
kan haka da Maganar Al-Kur’ani inda Allah ya ce . “Ka yi Sani 
cewar babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, ka nemi gafarar 
zunubinka, da na Muminai.” Sai Allah ya fara da ilimi a 
gabanin magana da aiki. 

Abubuwa Guda liku Da Suka Wajaba A Koye Su Kuma A Yi Aiki 
Da Su: 

Abu Na Farko: A san cewar Allah ne ya halicce mu ya yi mana 
arziki, kuma bai barmu haka kawai Sasakai ba, a’a sai da ya 
aiko mana da maiaiki, wanda duk ya bishi dan Aljanna ne, 
Wanda duk ya saba masa dan wuta ne Me kuwa ya sa haka ? 

Ga dalili daga Alkuriani Maigirma:- 


4 



“Hakika mu muka aiko muku Da Jakada wanda zai 
muku shaida, Kamar yadda muka aiko wa fir’auna da 
jakada. Da Fir’auna ya saba wa jakadan, sai muka masa 
riko na azaba Mai tsanani.” 

Abu na biyu: 

A san cewar Allah bai yarda ba a hada wani tare da shi a wajen 
bauta masa ba. Kada a hada wani mala’ika da shi, ko kuma 
wani Manzo. 

Dalili game da wannan magana Al-Kunani a inda Allah 
Ta'ala ya ce: 

“Masallatai duka na Allah ne, kada ku hada bautar Allah 
tare da wani.” 


Abu na Uku: 

A san cewar duk wanda ya bi manzan-Allah, ya kuma kadaita 
Allah, bai halatta ba ya yi biyayya ga duk wanda ya kauce 
hanyar Allah, da hanyar Manzansa, ko da shi ne mafi kusan na 
kua a gareshi. 

Dalilin a kan wannan magana Al-Kur’ani, a inda Allah ya ce: 

“Ba za ka taba samiin mutanen da suka yi imani da Allah 
da Ranar Lahira ba, suna nuna soyayya ga wadanda suka 
kauce wa hanyar Allah, da hanyar Manzansa ba, ko da 
iyayensu ne, ko kuma ya’yansu, ko kuma yan’uwansu, 
kokuma danginsu, sabo da su wadannan mutane Allah ya 
rubuta imani a cikin zuciyarsu, kuma ya Icarfafa su da 
ruhin sa . . .” Har dai zuwa karshen ayar. 


5 



Hanyar Addini Totar: 

Hanyar addini totar ita ce hanyar addinin Annabi Ibrahim. 

Abin nufi da wannan hanya kuwa shi ne ka Bauta Wa Allah 
Shi Kadansa, Kana Mai Tsantsance zuliyarka Da Addini, Zuwa 
Ga Allah. Ma’anar tsantsance zuciyo da addini juwa ga Allah 
shi ne a bauta masa Kawai Babu Shirka! 

Wannan shi nje abin da aka umarci dukkan muta ne da shi, 
kuma saboda haka Allah ya halicce su. 

Dalilin mu bisa ga wannan magana shi ne Alkur’ani. a inda 
Allah Taiala yake cewa: 

“Ban halicci aljanu da mutane ba sai dan su bauta min.. 

Wato Allah bai halicce mu ba sai don mu bauta masa. 
Bauta masa kuwa shi ne mu kadaita shi a bauta, kuma mu 
yarda shi ne kadai mai ba mu umarni da hani. 

Abu Mafi Girina Da Allah Ya Yi HoroDa shi : Tauhidi: 

Tauhidi shi ne mafi girman abin da Allah ya yi horo da shi. 
Tauhidi kuwa shi ne kadaita Allah da ibada, da kuma tabbatar 
da suffantuwarsa da abin da ya suffanta kansa da shi, da kuma 
abin da Ma’aikin sa ya suffanta shi da shi, kuma a tsarkake shi 
daga duk wani abin £as£anci, da abin da zai runa cewa shi 
fararre ne, ko kuma yana kama da halitta. 

Abu Mafi Girina Ds-Allah Ya Yi Hani Akai: Shirka : 

Mafi girman abin da Allah ya yi hani a kai, shi ne shirka. 
Shirka kuwa shi ne kiran wanin Allah da kuma ka sakawa Allah 
abin tarayya a ibada tare da cewa Allah ne ya halicceka. 

Dalilin mu bisa ga wannan magana kuwa shi ne Allcuriani, a 
inda Allah taiala ya ce 


6 



“Ku bauta wa Allah, kada ku yarda ku tara wani da shi.” 


Da kuma inda ya ce: 

“Kada ku saka wa Allah abokan tarayya. 

Ginshikai Guda Uku Da Suka Wajaba Konane Mutum Ya San 
Su: 

Watfannan ginshikai guda ceku su ne: Taliki ya nemi sanin 
mahaliccinsa, da Addininsa, da Annabinsa, Muhammad (Tsira 
da aminci suna tabbata a gare shi). 

Ginshik Na Day a: Sanin Mahalicci: 

Tambaya. Mahalulci, Wane ne Mahaliccinka? Mahaluki: 
Mahalicci - na shi ne Allah ubangiji-na. Wanda ya halicceni, ya 
halicci dukkan talikai da ni’imarsa, shi ne kadai abin bautawa 
kuma ba ni da wani abin bautawa kan ba shi ba. 

Dalilinmu bisa wannan magana al-Kur’ani, a inda Allaha 
taiala ya ce: 

“Godiya Ta Tabbata sa Allah Mahaliccin Dukkan 
Halitta.” 

Duk wani abu ba Allah ba sunansa halitta, ni ma <faya ne 
daga cikin taruwan halitta. 

Abubnwan Da Ake Sanin Allah Ta Haqyarsu : 

fdan a-ka yi maka tambaya, a ka ce: “ya ya ka yi ka san 
Mahaliccin ka Allah ne?" Sai ka ce: “Na san Mahaliccina Allah 
ne ta hanyar ayoyin - sa da halittarsa, misalin dare da wuni, da 
rana da wata, da sammai guda bakwai, da £assai guda bakwai, 
da abin da ya ke tsakanin sammai da £assai duk suna nuna min 
cewa Allah ya-na nan. 


7 



Dalilin mu game da wannan batu Al-£ur’ani, a inda Allah 
Ta’ala ya ce: 

“Yana dagacikin Alamomin sanin Allah: Dare da wuni, 
da Gudar rana da wata; Kada ku yi sujada dan rana ko 
dan wata; Ku yi sujada dan Allah Wanda ya haliccesu 
duka gaba daya, idan da gaske ku ke yi, shi kuke bauta 
wa.” 

Da kuma inda Allah ya ce: 

“Ha£i£a, Ubangijinku shi ne sarkin da ya halicci sammai 
da kassai a cikin kwanaki shida, kana kuma ya daidaita a 
bisa Al’arshi. Shi ya-ke saka dare ya rufe rana, yadda 
daren yake bibiyan ranan a gurguje; Shi ne kuma Allah 
wanda ya halicci rana da wata, da taurari, duk wadannan 
ababan horewa ne da umarnin Ubangiji; Kai a saurara, 
duka tsari da sarrafa wadannan abubuwa naga Allah; 
Kai, tsarkaka da alheri masu yawa sun tabbata ga Allah 
Ubangijin talikai.” (Suratu Al-Aara : 7 : 54). 

Ma’amar Kalmar “Rabbu” (Ubangiji): 

Wannan kalma da muka fi yawan fassarata da “ubangiji” 
tana nufin abubuwa da yawa game da Zati. Kalmar, tana nufin 
shugaba, da mai mallaka, da mai samarwa da ga babu zuwa 
Samuwa, kuma shi ne wanda ya cancanci a bauta masa. 

Dalilinmu bisa wannan batun al-kur’ani, a inda Allah Ta’ala 
ya ce: 

“Ya ku mutane, ku bauta wa Ubangijinku, wanda ya 
halicceku, ku da wadan da suka zo, gaba gareku. La’ Alla, 
idan kuka yi haka, kwa sami tsorun Allah, Allah shi ne 
Wanda ya sanya muku £asa ta zama a shinfide, kuma 

8 



sama ta zama mai rufi a gine, kuma ya saukar da ruwa 
daga saman, wanda da ruwan ya fitar da ya’yan itaciya 
domin samun arzikinku, ku kuma kada ku yi wa Allah 
abokan tarayya, alhali kuna sani.” 

A takaice wanda yahalicci duk irin abubuwanda aka ambata 
shi ne wanda ya cancata a bauta masa, kuma shi ne roa anaf 
Rabbu. 

Abinda Kalmar Ibada Take Nufi: 

Ibada ita ce makurar kaskantar da kai da rashin nuna isa, ita 
ce karshen nuna soyayya da damfarewa ga duk wanda ake yi 
masa ibada. Ko kuma dai ta wata kalmar, ibada suna ne 
magami ga duk wani abin da Allah ya ke so kuma ya yarda dS 
shi, daga dukkanin ayyuka na Boye da na sarari. 

Kashe-Kashen Ibada: 

Kashe-kashen ibada suna da yawa, ga dai wasu daga cikinsu: 
Mika wuya, da bangaskiya, da kyautata aiki, da yin addu’a, da 
jin tsoro, da yin lcauna (saka rai a gun wani), da yin dog&ro, da 
yin kwadfayi, da ganin kwarjini, da kaskantar da kai, da razana, 
da saduda (mayar da al’amura gaba Jaya) (inaba), da neman 
taimako, da neman tsari, da neman agaji, da yin yanka, da yin 
bakance, da duk sauran abubuwan da suka shall ibadu 
wadanda Allah Ta‘ala ya Ummarta da a yi, duka ba a yi wa 
kowa su sai Allah kadai. 

Dalilin mu bisa ga wannan batu, Al-£ur’ani, a inda Allah 
Taiala ya ce: 

“Ha£i£a, masallatai duka na Allah ne, kada ku varda ku 
kira wani a bauta tare da Allah.” 


9 



Kuma Allah ya ce: 

“Ubangijinka ya hakunta cewar kar ku bauta wa kowa 
sai shi kadai.” 

Hnkuncin Wanda Ya Juyar Da Ibadar Da Ke Wa Allah Ga 
Wanln Allah: 

Wanda duk ya juya ibadar da ake yi wa Allah zuwa wanin 
Allah, ya Zama Mushuriki, Kafiri (Wal lyazu Billah). 

Dalilinmu a bisa wannan batu, Al-kur’ani, a inda Allah ya ce. 

“Duk wanda ya bauta wa Allah tare da wanin Allah 
daban, ba ya da watta hujja, ya gamu da hisabin abin da 
yayia wajen Allah, domin kuwa kafirai ba sa cin nasara.” 

(Al-Mu’uminun : 23 : 117). 

Addfi’g Ibada Ce: 

Addu’a ko rolco suma ibada ce babu ana yi wa wanin Allah 
su. 


Dalldl: 

Allah Ta’ala ya ce: 

“Ubangijinku ya ce: “Ku ro£e ni, in amsa mukuhatiCa 
wacfanda suke girman kai game da yin ibada za su shiga 
wutar jahannama a Kaskance.” 

A Hadisi Ma’aiki (Sallallahu Alaihi Wasallam) ya Ce: 

“Addu’a ita ce iTwalcwalwar ibada”. 

Wata ruwayar kuma ta ce: 

“Addu’a ita ce ibada.” 


10 



Tsoro Ibada Ce: 

Tsoro ma ibada ce saboda haka bai halatta ba a ji tsoron 
halitta kamar yadda za a ji tsoron Mahalicci. 

Saboda Allah Ta’ala ya ce: 

“Kada ku ji tsoronsu; ku ji tsorona idan dai ku muminai 
ne.” 

tCauna Ibada Ce: 

Babu wanda za a kaunace shi, a saka tsammani a gunsa 
kamar yadda za a yi wa Allah, saboda kauna ma ibada ce. 
Dalilinmu Al-Kuriani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“Duk wanda ya ke kaunar saduwa da Ubangijinsa, to, ya 
yi aiki nagari, kada ya kuskura ya tara wani a ibadar da 
yake wa Ubangijinsa.” 

Dogaro Ibada Ce: 

Ba a dogaro da wani sai da Allah sabo da dogaro ma ibada ce. 
Dalilinmu Al-Kuriani, a inda Allah Taiala ya ce: 

“Duk wanda ya dogara da Allah, Allah ya ishe shi.” 

Kwadayi, Da Ganin Kwarjini, Da Kaskantar Da Kai Dangogi Ne 
Na Ibada: 

Bai halatta ba a yi kwadayi a wajen wani, ko a ga kwaijinin 
wani, ko a kaskantar masa da kai kamar yadda ake yi wa Allah, 
saboda duk wadannan abubuwa da aka ambata dangogi ne na 
ibada. Dalilinmu Al-fcur’ani, a inda Allah ya ce: 

“Hakika sun kasance, suna gaggawa wajen ayyukan 
alheri, kuma suna yi mana ibada domin kwadayi da ganin 


11 



kwarjini, kuma sun kasance su masu RasRantar da kai ne 
a garemu.” 


Razana Ibada Ce: 

Bai halatta ba a razana da wata halittar Allah kamar yadda za 
a razana da Allah. Don saboda razana ma ibada ce Dalilin mu 
Al-fCur’ani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“Kada ku razana da su, ku razana da ni. 

Saduda Ibada Ce: 

Saduda ita ce mayar da al’amura gaba cfaya (inaba), ita ma 
dangice ta ibada babu wanda ake yi masa haka sai Allah. Dalilin 
mu kuwa Al-Kur’ani, a inda Allah ya ce: 

“Ku saduda da Allah ku Sallama masa.’’ Aya. 

Neman Taimako Ibada Ce: 

Babu wanda ake neman taimako da shi sai Allah, saboda 
neman taimako ibada ce. Dalilinmu Al-fcur’ani, a inda Allah ya 
ce: 


“Kai kadai muke bauta wa; kuma gare ka kawai muke 
neman taimako.” 

A Hadisi Ma'aiki (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) ya ce: 
“Idan neman taimako za ka yi, ka yi da Allah." 

Neman Tsari Ibada Ce: 

Bai halatta a nemi tsari da kowa ba, sai da Allah. Saboda 
neman tsari ma ibada ce. Dalilinmu Al-Kur’ani, a inda Allah 
Ta’ala ya ce: 


12 



“Ka ce: “Ina neman tsari da Allah, Ubangijin mutane 
Mamallauin mutane.” 

Neman Riska Ibada Ce: 

Bai halatta ba a yi neman riska da kowa, sai da Allah. Saboda 
neman riska ibada ce, ba a yi wa kowa ita sai Allah. Dalilin mu 
Al-Kur’ani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“A lokacin da kuke nema Ubangijinku ya riske ku. sai ya 
amsa muku, da cewa : “Zan aiko muku da taimakon 
mala’cku dubu wadanda za su tsaya a bayanku.” 

Yanka Ibada Ce: 

Yanka ibada ce ba a yi ma wani sai Allah. Ba a yanka domin 
wani dodo, ko tsafi, ko iskoki, ko wani matacce. Mahalicci 
kawai ake wa yanka. dalilinmu Al-^ur’ani, a inda Allah ya ce: 

“Hakika sallah ta, da yankar da nake yi, da rayuwata da 
mutuwa ta, ina yin su ne saboda Allah Ugangijin halitta, 
wanda da ba shi da abokin tarayya, da haka aka umarce 
ni, ni ne farkon masu mika wuya.” 

A Hadisi, Mar aikin Allah (Sallallahu Alaihi Wa Sallam) ya 

ce: 

“Allah ya tsine wa wanda ya yi yanka ga wanin Allah.” 

Bakauce Ibada Ne: 

Bakance shi ne cin alwashi da mutum zai yi don wani aiki ko 
dan wata bukatar sa ta biya. Misali mutum ya ce: “Idan dai 
matata Allah ya sauketa lafiya, zan yi azumi, ko zan yi sadaka; 
to idan bulcatar ta biya, wannan aiki da ya ci alwashi ya zama 
wajibi. To irin wannan alwashi ba a yi wa kowa sai Allah. 

13 



Dalilinmu Al-Kuriani, a inda Allah ya ke bayanin muminai da 
suffa ta gari ya ce: 

. . suna cika bakance, kuma suna tsoron Ranar da 
sharrin ta yake tartsatsi.” 

GtnshikJ Na Biyu: Sanin Addlnin Musulunci: 

Addinin Musulunci shi ne mika wuya ga Allah da kadaita shi, 
da kuma mika kai na da, a zuwa gare shi, da kuma alkawarin- 
ba-ruwa-na da shirka da mushurikai. 

Matakan Musulunci: 

Addinin Musulunci yana da matakai guda uku. Matakan 
kuwa su ne: 

1. Musulunci (mika wuya). 

2. Imani (Bangaskiya). 

3. Ihisani (Kyautata aiki). 

kuma kowane mataki, daga cikin matakan uku, yana da 
rukunnai. 

Rukunnan Musulunci: 

Rukunnan Musulunci guda biyar ne : 

1. Shaidawa babu abin bautawa da gaskiya ,sai Allah; 
Annabi Muhammadu Manzansa ne. 

2. Da tsayar da Sallah. 

3. Da bayar da Zakkah. 


14 



4. Da azumtar watan Ramadan. 


5. Da hajjin Dakin Allah Mai alfarma. 

Dalilai: 

1. Dalili akan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai 
Allah: 

Dalilinmu akan kalmar shahada (babu abin bautawa da 
gaskiya sai Allah) Al-Kuriani, a inda Allah Taiala ya ce: 

“Allah ya shaida da cewa babu wani abin bautawa d& 
gaskiya sai shi kadai, Mala’ku ma sun shaida da haka, 
ma’abota ilimi ma sun shaida da haka, Allah a tsaye yake 
da adalci, ba wani abin bautawa da gaskiya sai shi kadai, 
shi ne Mabuwayi Mai hikima.” 


Ma’anar Kalmar (Laa Ilaaha Illallaaku): 

Ma’anar wannan kalmar shine : babu abin bautawa da 
gaskiya sai Allah shi kadai. 

Ma’anar (Laa Ilaaha): 

Abin da kalmar (Laa Ilaaha) ta kunsa shine kore duk wani 
abin bauta kan ba Allah ba; Wato ba wani abin bautawa, ko 
menene kuma ko wanene. . . 

Ma'anar (IIIal-Laahu): 

Abin da kuma kalmar (Illal-Laahu) ta kunsa shine tabbatar 
da bauta ga Allah kawai; wato shine kadai abin bautawa ba tare 
da wani abokin tarayya ba domin kuma babu Wani da za a 
gama shi da Allah a wajen bauta ko kuma a wajen muUti. 

15 



Fassarar Da Take Bayyana (Laa Ilaaha Illallaahu) Karara Daga 
Al-Kuriani: 

Fassara bayyananna da Al-Ruriani ya yi wa kalmar (Laa 
Ilaaha Ulallah) ita ce nuna Ra'ayin - ba - ruwa - na da duk wani 
abin da ake bauta wa ba Allah ba, kuma da nuna hada-kai da a 
bauta wa Allah kawai, babu shirka, kuma ba wanda ya isa ya 
zamar da kansa Allah, ko a yi masa a bin da ake yi wa Allah. 
Annabi ibrahim ya gwada mana misali game da ra’ayin - ba - 
ruwa - na ga duk wani abin da ake bauta wa ba Allah ba, a inda 
Al-Kuriani ya ce: 


“Ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim ya gaya wa 
mahaifinsa da mutanensa cewar ni ba - ruwa - na da duk 
wani abin da kuke bauta wa sai dai idan wanda ya halicce 
ni ne, domin kuwa shi ne wanda-kadai - zai shiryar da ni: 
Annabi Ibrahim ya zamar da wannan kalma ta zama 
wani wanzazjen batu a bayansa saboda la’alla ko mu- 
tanen na sa za su dawo su shiriya.” 

Kuma ayar da ta nuna hada-kai a bauta wa Allah kawai, 
babu shirka, kuma babu wani wanda zai nada kansa abin 
bautawa ko ayi masa abin da akeyi wa Allah, ayar ita ce a inda 
aka Ummarci Ma’aikin Allah da yo yi hakan, avar ta ce: 

“Ka ce: Ya k^ Jama’ar-Ma’abota - Littafi (1) , ku 20 mu 
rike kalmar da ke nuna cewa mu da ku daidai muke; ita 
ce: kada mu bauta wa wani sai dai Allah, kada mu yi 
tarayyar komai da shi, kada kuma wani shashinmu ya riki 
wasu shashin alloli ba Allah ba na kwarai, idan suka (ji 
wannan magana kuma suka) juya baya, to ku ku ce: “Ku 
shaida hakika mu masu mika wuya ne ga Addinin 
Musulunci.” 


16 



Dalilin Shaidawa Annabi Muhammadu Manzo Ne Na Allah: 

Dalili a kan cewa Annabi Muhammad Manzo ne na Allah, 
Al-Kur’ani a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“Halcilca Manzo daga cikinku ya zo muku, duk wani abin 
da zai matsa muku yana damunsa, shi manzo mai 
matu£ar kaffa-kaffa da ku ne, kuma mai tsananin jinlcai 
ne da tausayi ga dukkan muminai.” 

Al-Tauba : 9/128. 

Ma’anar Shaidawa Annabi Muhammad Manzon Allah Ne: 

Abin da ake nufi da ka shaida Annabi Muhammad (S.A. W.) 
Manzon Allah ne, shi ne ka yi masa biyayya a cikin duk abin da 
ya Umarceka, kuma ka gaskata shi a cikin duk abin da ya bayar 
da labari; da kuma nisatar duk abin da ya yi ham da wanda ya 
tsawat a rakai, da kuma cfaukar cewa ba za mu bauta wa Allah 
ba sai da abin da ya zo mana da shi na Shari’a. Duk wanda ya 
shaida da manzancin Annabi Muhammad, ba a bisa wannan 
ma’ana ba, to, shi ya yi aikin kawai. 

Dalili Akan Tsayar Da Sallab Da Fitar Da Zakka Da Kama 
Fassarar Tauhidi: 

Dalilinmu a kan Sallah da Zakka da Fassarar Tauhidi, Al- 
fcur’ani, a inda Allah ya ce: 

“Ba a yi Musu Umami ba sai dan su bauta wa Allah, suna 
masu tsantsance niyya, suna masu yin addini a gare shi 
kawai totar, kuma su tsayar da Sallah, su Fitar da Zakka. 
Aikata wadannan abubuwa shi ne addini tsayayye.” 

Dalili Akan Yin Azumi: 

Dalili bisa yin Azumi, Al-£ur’ani, a inda Allah Ta’ialayace: 


17 



“Ya ku jama’ar da ta yi ban gaskiya, an wajabta azumi a 
kanku, kamar yadda aka wajabta shi a kan waclanta suka 
gabace ku, an yi muku haka ne la’alla ko za ku sami 
taicawa.” 

Dalili Akan Aikin Hstfji: 

dalili bisa aikin Hajji, Al-fCur’ani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“Allah ya wajabta hajjinl)aki a kan mutane, ga duk 
wanda ya sami ikon tafarkin zuwa gareshi, wanda kuma 
duk ya kafirce, to Allah Mawadaci ne ga barin dukkanin, 
talikai.” 

Matakl Na Biyu : Imani: 

Mataki na biyu, daga cikin matakan addini guda uku, shi ne 
imani. Ga bayani akansa dalla-dalla: 

Zazannln Imani: 

Imani yana da zazanni har kashi saba’in da yan-kai. Mafi 
lcololuwar su facfin (Laa Ilaaha Ill-Allaah), wato babu abin 
bautawa da gaskiya sai. Allah - Kuma mafi Icarancin zazar 
imani shi ne gusar da abu mai cutarwa daga kan hanya. kai a 
taicaice jin-kunya ma yana daga zazar imani. 

Rukunnan Imani: 

imani, wanda ya ke shi ne : ban gaskiya, yana da rukunnai 
guda shida, kamar yadda hadisi ya bayyana: 

1. “Ka yi imani da Allah 

Ka yi imani da Mala’ikunsa 

18 


2 . 



3. Ka yi imani da Littattafansa 


4. Ka yi imani da Manzanninsa 

5. Ka yi imani da Ranar-fCarshe 

6. Kuma ka yi imani da $Caddara, mai dacfinsa da mai 
cfacinsa.” 

Dalili Akan Rukunnan Imani: 

dalili a kan rukunnan imani, AhKur’ani, a inda Allah Ta'ala 
ya ce: 


“Aikin (cwarai ba shi ne ku dingi saka fuskokinku ta jihar 
gabas da jihar yamma kawai ba, a’a, aikin Rwarai shi ne: 
“Wanda ya yi imani da Allah, da Ranar-ftarshe, da 
Mala’iku, da Littafi, da Annabawa . . )” Zuwa dai 
Rarshen ayar.” 

Dalili A Kan £addara: 

Raddara, wacce take ita ce ikon Allah, tana da dalilin ta a 
cikin Al-Kur’ani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“HaRiRa ko wane abu Mun halicceshi a bisa ikonmu na 
Raddara.” 

Mataki Na Uku: Kyautata Aiki: 

Mataki' na uku, daga cikin matakan addini. Guda uku, 
Kyautaka aiki. Shi kuma kyautata aiki (ihsani) yana da nikuni 
guda cfaya. Wannan rukuni kuwa shi ne kyautata yin aikin, shi 
kansa. 


19 



Ma’anar Kyautata Yin Aiki: 

Ma’anar kyautata yin aiki shi ne ka yi tsakaninka da Allah. 
Wato, ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa, idan kuwa kai ba 
ka ganinsa, to shi yana ganinka. 


Dalili A Kan kyautata Aiki.: 

Kamar yadda muka nuna cewar kyautata aiki shi ne ka yi aiki 
tsakaninka da Allah kawai, kuma ka sakankance Allah yana 
ganinka a cikin duk abin da kake yi, to a bisa wannan ma’ana, 
Al-icur’ani ya zo da dalilai masu yawa wacfanda suke nuna 
muhimmancin kyautata aiki. Ga wasu a’yoyi daga cikinsu, 
kamar yadda Allah ya ce: 

“Halcifca, Allah yana tare da masu tsoron Allah, wacfanda 
suke su ne masu Kyautata yin aiki.” 

“Ka dogara a kan Allah. Mabuwayi mai rahama, wanda 
yana ganinka a lokacin da kake tashi da lokacin da kake 
kai-kawo a tsakanin Masallata, haici£a Allah maifin 
kowane abu ne, kuma masanin kowane abu ne.” 

“Babu wani sha’ani da za ka kasance a ciki, kuma babu 
wani abu da za ka karanta na daga Al-kur’ani kuma, 
babu wani abin da za ku aikata, sai mun zama muna 
ganin duk wani abin da kuke yi gabacfaya a lokacin da 
kuke kutsa kanku a cikinsa.” 


Dalili Daga Sunna A Kan Matakan Addini Guda Uku: 

Dalilin da ya zo daga Sunna wanda yake bayyana muhim¬ 
mancin Musulunci da Imani da Ihsani, shi ne shahararren 
hadisin mala’ika Jibril, wanda Sayyidi Umar clan Khattab 
(R.A.) ya rawaito ya ce: 


20 



"Wata rana muna zaune a wajen Annabi (S.A. W.) Sai ga 
wani mutum ya bullo mana- shi wannan mutum mai 
tsananin farin tufafi ne, kuma mai tsananin bakin gashi 
ne. Ba a iya ganin alamun tafiya a jikinsa, kuma a 
cikinmu babu wanda ya sanshi. Sai ya zauna a wajen 
Annabi (S.A.W.), ya jingina gyiwowin sa zuwa ga 
gyiwowin Annabi (S.A.W.), ya kuma dora tafukansa a 
kan cinyoyinsa, ya ce: “Ya kai Muhammad, ka bani 
labarin mene ne Musulunci?” Annabi (S.A. W.)ya ce: “ka 
shaida babu a bin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma 
Annabi Muhammad Ma'aikin Allah ne, ka tsayar da 
Sallah, ka Fitar da Zakka, ka azumci watan Ramadan, ka 
Ziyarci Dakin Allah idan kana da ikon tafarkin zuwa 
gareshi.” Sai wannan mutumin da ya yi tambayar ya ce ka 
yi gaskiya, mu kuwa muka yi mamakinsa yana tambayar 
Ma'aiki (S.A.W.) kuma yana gaskata shi. Mai tambaya 
ya kuma ce : “Ka bani labarin mene ne Imani?” Ma’aikin 
Allah ya ce: “Ka yi imani da Allah, da Malai’ikunsa, da 
littattafansa, da Manzanninsa, da ranar-Rarshe, Kuma 
ka yi imani da (caddara, mai dadinsa da mai dcinsa.” Mai 
tambaya ya ce : “Ka ba ni labarin mene ne £yautata 
aiki?” Annabi (S.A.W.) ya ce: “Shi ne ka bauta wa Allah 
kamar kana ganinsa, idan ba ka ganinsa, shi yana 
ganinka.” Mai tambaya ya ce: “Ka ba ni labarin yaushe 
ne duniya za ta tashi?” Annabi (S.A.W.) ya ce : “Ai, 
wanda a ke tambaya game da wannan rana bai fi wanda 
yake tambayar sani ba.” Sai mai tambayar ya ce: “Ka ba 
ni labarin alamun tashin kiyama.” Annabi (S.A.W.) ya 
ce: “Ka ga kuyanga za ta haifi ubangiyar ta, ka ga mutane 
marasa takalma (aikin talauci), huntaye, masu kiwon 
akuya, sun zama su ne masu alfahari da tsawaita gine- 
gine.” Mai ruwayar hadisin ya ce: “Sai mai tambaya ya yi 
tafiyarsa, mu ka zauna jimawa kadan.” Sai Annabi 
(S.A.W.) ya ce : “Ya kai Umar, ko kun san wanda yake 

21 



wannan tambayar?” Sai muka ce : “Allah da Manzansa 
ne suka fi sani.” Annabi (S.A.W.) ya ce : “Wannan shi ne 
Mala’ika Jibril, ya zo muku, domin va koya muku 
aFamann addinin ku.“ 

(Muslim ne ya Ruwaito hadisin) 

Ginshiki Na Uku : Sanin Wanene Annabinmu (S.A.W.): 

Wannan ginshiki na uku shi ya £unshi ilimin sanin 
Annabinmu Muhammad (S A W.) 

Annabinmu Muhammad (S.A.W.) shi ne Muhammad (fan 
Abdullah (fan Abdul-Muttalib dan^hashim; shi kuma Hashim 
daga Rabilar Kuraishawa yake, Kuraishawa kuwa daga la- 
rabana suke, su kuwa Larabawa yayan Annabi isma’il ne, shi 
kuma Annabi Isma’il (fan Annabi Ibrahim Maji-dadin Allah 
ne, Allah ya Cara masa falalar Salati da aminci a tare da 
Annabinmu Muhammad. 

Sheftarun Annabi Muhammad (S.A.W,): 

Shekarun Annabi Muhammad (S.A.W.) gaba daya sittin da 
uku ne, ya shekara arba’in Kafin Allah ya aikoshi, kuma ya 
shekara ishirin da uku yana Annabi Manzo, ya zama Annabi da 
sur&r ilc’ra’a, kuma ya Fara Manzanci da Surar Muddasir. 
kuma mahaifar Ma’aiki Makka. 

Sa£on Da Allah Ya Aiko Shi Da Shi: 

Allah ya aiko Manikin Allah (S.A.W.) da kiran mutane zuwa 
ga Tauhidi, wato Kadaita Allah kawai, da gargadm mutane ga 
barin sh irka, da duk wani abu da ya danganci bai wa Allah 
abokin tarayya. 

dnUlinm u akan wannan batu Al-fCur’ani, a inda Allah Ta’ala 

ya oe 


22 



“ Ya kai wannan mai lullufja da bargo, tashi ka yi gargacfi, 
kuma ka girmama Ubangijinka, tufafinka ka tsaftace shi, 
Gumaka ka icaurace musu, kada ka yi kyautar da za ka zo 
ka nemi abin da ya fita, ka yi halcuri saboda 
Ubangijinka.’ 1 

Ma’anar “Tashi Ka Yi Gargadi”: 

Maicasudin Tashi ka yi Gargacfi wato (icum Fa Anzir), shi ne 
ka yi gargacfi a kan shirka, kuma ka yi kira a zo a shiga Tauhidi, 
da duk abin da zai kadaita Allah. 

Ma’anar “Ka Girmama Ubangijinka Kuma Ka Tsattace 
Tufafinka: 

Abin da ayar ta ke nufi shi ne ka girmama ubangijinka da 
kadaita shi da tauhidi, kuma ka tsarkake ayyukanka gabarin 
shirka. 

Ma'anar “Ka Kaurace Wa Gumaka: 

Maicasudin ayar shi ne ka Icaurace wa gumaka kowadanne iri, 
Icaurace musu kuma yana nufin rabuwa da su kwatakwata, su 
da ma’abotansu, kuma mutum ya zama dan-ba-ruwa-na da 
gumaka da duk mutanen da suke bauta musu. 

Shekara Goma Da Aike: 

Ma'aiki (S.A.W.) ya shekara goma cif ya na gargacfin bauta 
wa gumake, ya na kira a dauki Tauhidi. Daga nan sai ya yi 
Mi'iraji (Tafiyar Sama) ya sadu da Ubangiji, suka gana, Allah 
ya Faralanta Masa Salloli guda biyar, domin ya samu ya sarara. 
Daga nan kuma sai aka Umar ce shi (S.A.W.) da yin Hijirah 
zuwa madinah-Munauwarah. 


23 



Vla’anar hijirah: 

Makasudin yin Hijirah shi ne, a yi fcaura daga garin shirka 
zuwa garin islama, a ciru daga garin Bidi’a zuwa garin Sunnah. 

Hukuncin Hijirah: Hijira Wajibi ce: 

Hijira ta zama wajibi a kan arUmmar Musulunci, daga garin 
da ake aikata shirka, zuwa garin da ake aikata Musulunci, daga 
garin da ake aikata bidi’a, ake kiran mutane akai, zuwa garin 
Sunnah. hukuncin Hijirah da wannan Ma’ana, yana nan a kan 
Musulmi har Allah ya nade Icasarsa (rana ta fito daga mafadar 
ta). 

Dalili A Kan Wajabcin Hijira: 

Daliiinmu a Kan cewa Hijirah tana zaune daran-da£am a 
Kan Musulmi, Al-fcur’ani, a inda Allah Ta’ala ya ce: 

“Halcifca mutanen da Mala’iku suka zo suna karf>ar 
rayukansu, su kuma mutanen suna masu zaluntar kan su; 
Mala’ikun za su tambayesu: “Kai! ku a ina kuke ne?” 
Mutanen za su amsa: “Ai mu mun kasance raunana ne a 
iTasar da muke!” Mala’ikun za su gaya musu: “Shin Icasar 
Allah ba ta da Fadi; mai zai hana ku yi Hijirah a cikinta?” 
Wadannan mutane, makomarsu Jahannama (Saboda lcin 
yin Hijirah), Makoma kuwa ta mugusta. Amma ban da 
raunana maza da mata da lcananan yara, wadanda ba za 
su iya yin wata hila ba kuma ba za su iya gane hanya ba, 
su wadannan Allah ya yi musu afuwa.” 

Wata ayar kuma ta ce: 

“Ya ku bayina, da kuka bayar da gaskiya! Ku sani cewa 
kasata ta na da fadi, ni kadai za ku bautawa.” 


24 



Dalilin Saukar Ayoyin Nan Guda Biyu: 

Dalilin da ya sa aya ta farko ta sauka shi ne, a lokacin da 
Ma’aiki (S.A.W.) ya yi Hijira, an sami wasu mutane da suka 
musulunta sai suka yi zamansu a Makka, suka ki yin Hijirah, 
wanda saboda Musuluncinsu, sai da ta kai ana hayyatar, wasu 
daga cikinsu. Wannan hayyatar sai da ta kai ta su Fita yakin 
Badar tare da Mushurikai, a saboda haka kuwa Allah Ta’ala ya 
ki yarda ya karbi hanzarinsu, a maimakon haka sai ya yi musu 
saka-mako da wutar Jahannama -wa iyazu billah). 

dalilin saukar ayah ta biyu kuwa shi ne, an sami wasu jama’a a 
cikin Musulmi wacfanda suke zaune a cikin Makka ba su yi 
Hijira ba. Sai Allah Ta’ala ya kira su da sunan imani, kuma ya 
zaburar da su akan su yi Hijirah. 

Dalilin Wanzuwar Wajabcin hijirah Daga Hadisi: 

Dalilin Wanzuwar Hijirah daga hadisi shi ne inda Ma’aiki 
(S.A.W.) ya ce: 

“Hijirah ba ta yanke wa sai tuba ta yanke, tuba kuwa ba 
ya yankewa hat sai rana ta fnillo daga mafacfarta.” 

Abinda Annabi Ya Yi Bayan Zamansa Ya Tabbata A madina: 

Abinda ma’aiki (S.A.W.) ya yi, bayan zamansa ya tabbata a 
Madina shi ne, sai ya rika bayar da Umarnin Kafa shari’o’in da 
suka saura na addinin Musulunci daga al’amuranda suka shafi 
Zakka da Azumi da hajji da kiran Sllah da Jihadi (Wato da 
sauraii al’amuran da suka shafi kafa gwamnati)'. 

Shekarun Da Ya Yi Wajen Kafa Harkonin Gwamnatin 
Musulunci A Madina: 

Shekaru goma Ma’aikin Allah (S.A.W.) ya yi yana kasafin 
tsara dokokin shari’a da koyar da ibada. Annabi (Tsira da 

25 



aminrfn Allah ya Icara tabbata a gare shi) bai faku ba sai da (ya 
nuna dukkan alheri) addinin da ya kawo wa duniya ya 
kammala. Ba wani alherin da bai bayyana wa al’Umma ba, 
kuma ba wata hanya ta sharri wacce bai tsawatar da 
al’Ummarsa (ga barinta ba) a kai ba. 

Alberin Da Ya Nuna: 

Alherin da Ma’aiki (S.A.W.) ya nuna wa arUmmarsa shi ne 
Tauhidi da dukkanin abin da Allah yake so kuma ya yarda da 
shi. 

Sharrin Da Ya Tsawatar: 

Sharrin da Ma’aiki (S.A.W.) ya tsawatar da al’Ummarsa akai 
shi ne shirka da dukkanin abinda Allah ba ya so kuma bai yarda 
da shi ba. 

Ma’aiki Ne Ga Dukkan Dan*Adam: 

Annabi (S.A.W.) ba annabin wata £abila ba ne ban da wata 
kabila, a’a Allah ya aiko shi ne ga dukkan dan-Adam, kuma 
Allah ya wajabta biyayya a gare shi a kan dukkan mafiya 
nauyin halitta : Aljanu da Mutane. 

Dalili : Dalilinmu Al-fCur’ani a inda Allah Ta’ala ya ce: ' 

“Ka ce : Ya ku jama’ar Mutane, ni ma’aikin Allah ne ya 
zuwa gareku gabaki daya.” Kuma Allah Ta’ala ya ce: 
“Ka tuna lokacin da muka juyo maka wasu jama’a daga 
cikin Aljannu. . .” Zuwa karshen aya. 

Da Shi Allah Ya Cika Addini: 

Da Annabi Muhammad (S.A.W.) Allah ya cika Addini ba 
wai daga bayansu ne Addinin zai cika ba. A saboda haka ba 

26 



wani abin da mutane za su bukata bayan abin da Annabi ya 
kawo rmis 

Daliti: 

Dalilmmu Al-ltur’ani, a inda Allah To’ala ya ce. 

“A yau ne na kammala muku addninku, na cika muku 
ni’imata kuma na yardar muku Musulunci shi ne 
Addini.” 

Mutuwar Ma’aikin Allah (S.A.W.): 

Mutuwar Annabi Muhammad (S.A.W.) gaskiya ce. 
Dalilinmu Al-fCur’ani a'inda Allah Ta’ala ya ce: “Kai matacce 
ne, dukkaninsu ma matattu ne, sa’annan kuma a Ranar Al- 
Riyama za ku yi ta husumance-husumance a gaban 
Ubangijinku.” 

Tayar Da Mutane Bayan Sun Mutu: 

Duk wanda ya mutu Allah zai ta she shi. Dalilinmu Al- 
Kur’ani a inda Allah ya ce: 

“Daga Kasa muka halicceku, cikinta kuma za mu mayar 
da ku, daga cikinta kuma za mu fitar da ku wani yayin 
daban.” Kuma Allah Ta’ala ya ce : “Allah ne ya tsiro 
daku daga cikin Jtasa tsirowa sannan kuma shi zai mayar 
da ku cikinta, kuma zai fito da ku fitowa.” 

Hisabi Da Saka-Makon Aiki Bayan An Tashi: 

Bayan tashin Al-ftiyama za a tsayar da mutane domin hisabi 
kowa a yi masa saka-mako gwargwadon aikin da ya yi a duniya. 
dalilinmu Al-fCur’ani, a inda Allah ya ce: “Domin Allah ya yi 
sakamako ga wa<fanda suka yi mugun aiki da abin da suka 

27 



aikata, kuma ya saka wa wadanda suka aikata kyakkyawan aiki 
da kyakkyawan sakamako. 

Hukuncin ftaryata Tashin AJ-ftiyama: 

Wanda duk ya Icaryata tashin Al-fciyama ya kafirta saboda 
dalilin Fadin Allah Madaukaki: “Wadanda suka Kafir ce sun 
riya cewa wai ba za a tashesu ba, ka ce : “Na’am, da girman 
Ubangiji, tabbaci halcilca, sai an tashe ku, sannan a gaya muku 
abin da kuka yi, wannan abu mai saukine a wurin Allah.” 

SaCon Manzanni: 

Salcon da Allah ya aiko Manzanni da shi, shi ne yin bushara 
da Al-Janna ga duk wanda ya kacfaita Allah, da kuma yin 
gargadi da azabar wuta ga duk wanda ya yi shirka da Allah. 


Dalili: 

Dalilinmu bisa wannan batu na aikin Manzanni shi ne Al- 
fCur’ani a inda Allah Ta’ala ya ce: “Manzanni sune masu 
bushara masu gargadi, (aikinsu ke nan) domin kada mutane su 
sami wata hujjar da za su gaya wa Allah, bayan kuwa Manzanni 
sun zo musu.” 

Farkon manzanni: 

Farkonsu Annabi Nuhu (Amincin Allah a gareshi). Dalili Al- 
fCur’ani, a inda Allah ta’ala ya ce: “Hafcfa mun yi maka wahayi 
kamar yadda muka yi wahayi ga (Anrabi) Nuhu daAnnabawan 
da suka zo a bayansa.” 

Ba Wata AMJmmar Da Ba A Yi Mata Aike Ba: 

ba wata aPummar da ta saura har yau ba a aiko mata da 
Manzon da zai horeta ta kacfaita shi kadansa ba kuma ta nisanci 


28 



dagutu. Saboda haka kowace al’Umma an yi mata aike. 
dalilinmu Al-ftur’ani a inda Allah ya ce: “Halcilca kowace 
arUmma mun aiko mata da manzo (ya na gaya musu) cewa ku 
bauta wa Allah ku nisanci dagutu.” 

Ma’anar Dagutu: 

dagutu shi ne duk abin da bawa ya dauka ya Ketare kan 
lyakansa da shi. Abin da kuwa bawa zai iya dauka ya Ifetare 
kan’iyakansa da shi yana iya zamowa abu ne da ake bauta masa, 
ko wani ne da ake bi, ko kuma wani ne da ake masa da’a. 

Adadin'Dagutu: 

~bagutu ba shi da iyaka saboda duk wani abin da aka bauta 
wa ba Allah ba ya zama dagutu. Saboda haka dagutu ya na da 
yawa, amma shugabannin dagutu guda biyar ne: Iblis Allah ya 
(cara masa l’anta, da duk wanda aka bauta masa alhali yana so 
da wanda ya yi kiran mutane su bauta masa, da duk wanda ya yi 
da’awar sanin wani abu daga cikin ilimin gaibu, da kuma wanda 
ya yi hukunci da abin da Allah bai saukar ba; ga shi kuwa Allah 
ya Umarce mu da mu Kafirce kuma mu nisace wa duk wani 
hukunci da abin da Allah bai saukar ba, kuma ya sa mu zama 
daga cikin Musulmi masu mika wuya ga hukuncinsa. 


Dalili: 

Dalilin mu abisa duk abin da ya gabata Al-kur’ani, a inda 
Allah yake FadT: 

“Babu tilastawa a addinin halalca shiriya ta sha bamban 
da bata, duk kuwa wanda ya kafirce wa~dagutu kuma ya 
yi imani da Allah, hafcifca wannan shi ya yi riko da igiyar 
tamau, wacce ba ta tsinkewa, Allah shi ne mai ji na duka, 
mai kuma ilimin koma gaba daya.” Da kuma inda Allah 
ya ce: “Hakika mun aika da manzo ga kowace arUmina 


29 



abin da kuwa manzo yake fada shi ne Ku bauta wa Allah 
kuma ku nisanci dagutu.” Kuma da dai inda Allah ya ce: 
“Ka ce: “Ya ku yahudawa da yan-mushan (Mazowa 
littafi) ! Ku zo mu hadu a kan kalmar da ta daidaita 
tsakanin mu, ita ce : Karmu bauta wa kowa sai Allah, 
kada mu yi tarayyar komai da shi, kada kuma mu yarda 
wani shashin mu ya ri£i wani shashin alloli ba Allah ba na 
hakiEa, idan suka lciji, suka juya baya, to, ku ce : “Ku 
(jam ar mazowa litta(i) ku zama shaidar mu Musulmi 
ne." 

Wannan abin da ya gabata shi ne ainihin abin da kalmar Laa 
Ilaaha Ilallahu (Babu abin bautawa da gaskiya sai Allah) ta 
kunsa. Ya zo a cikin Hadisi, Annabi (Tsira da amincin Allah su 
Kara tabbata a gareshi) Yana cewa : “Kai ga wannan al’amari: 
Musulunci, al'amudinsa kuwa Sallah, kuma tozon bayansa : 
Jihadi domin daukaka hanyar Allah.” Allah shi ne ya fi kowa 
sani. 

Tammat. 

Makka: Rauda 

Lltinin : 17:12:1402 H.«4:10:1982 A.D. 

Lokaci : 4:35 P.M. 

(1) Yahudawa da yan-musran. 


30 



Published by:* 

'Ibrahim bin Abdul Aziz 
A1 - Ibrahim Foundation 

with in collaboration. 

Isra Islamic foundation 

(GUARANTEE) Ltd. 

4 - Jahan plaza saddar Hyderabad 
Sindh. Pakistan 
Ph. 26792 Fax. 26191 





^UsJij^yi 

-jjij 


V * Jtp 
*• 



js -* 1 

tr* 

ITU u • jfi 




J 



JUj «U) 


^ J-* ^ 


t s^J I 


,->'3—» 3-^jj v j— 
v 1 c j <4 a j ^L_fl 


: >_—Uaj 

J* -uy^ y^’ ^ 
oiAtrnr - ot a'# r\ 




L^ i> 

^ • jPjJI iUU> 
^jii nm y * y 



